AYAN 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XLI Blg. 7 
Abril 7, 2010 
www.philippinerevolution. net 


Paglagablabin ang apoy ng armadong 


pakikibaka sa buong bansa 


mga pwersa ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at buong rebolusyo- 
naryong pwersa na todo-largang isulong ang pakikidigmang gerilya 
hanggang maabot ang yugto ng estratehikong pagkapa az sa susunod na 


S a buong bansa, may determinasyon, kahandaan at kakayahan ang 


naryong naghaharing uri, laluna 
ang mga pinakamasahol na reak- 
syunaryo at sakim sa kapangyari- 
han sa harap ng lalong pag-igting 


limang taon. 

Alinsunod sa panawagan ng 
sentral na pamunuan ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (PKP) para 
sa ibayong pagpapaigting ng mga 
taktikal na opensiba, nakapaglun- 
sad ang BHB ng malalaki't maliliit 
na taktikal na opensiba kada maka- 
lawang araw noong buwan ng Mar- 
so. Sa loob lamang ng nagdaang 
buwan, di bababa sa 30 armadong 
pwersa ng kaaway ang nalipol at di 
bababa sa 60 sandata ang nasam- 
sam mula sa kanila ng mga Pulang 
mandirigma. Naghatid ang mga ito 
ng lalong malaking kagalakan sa 
mga pagdiriwang ng mga Pulang 
mandirigma, kasapi ng Partido, re- 
bolusyonaryong pwersa at mama- 
mayan ng ika-41 anibersaryo ng 
BHB sa loob at labas ng mga lara- 
ngang gerilya. 

Sa pamamagitan ng pahayag ng 
Komite Sentral ng PKP nitong Mar- 
so 29, lalong naging maliwanag sa 
mga rebolusyonaryong pwersa ang 
dapat gampanang mga tungkulin 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


49 na armas 
nasamsam ng BHB sa 


mga labanan 


ng armadong pakikibaka. Sa despe- 

rasyong pangalagaan ang 
kanilang poder, 
walang 


para sa iba- 
yong paglalarga ng ; 
pakikidigmang gerilya at 
pagkukumpleto ng estra- 
tehikong depensibang yugto 
ng digmang bayan sa loob ng 
susunod na limang taon tungo 
sa pagpasok sa yugto ng estratehi- 
kong pagkapatas. Lalo nitong pi- 
nagtitibay ang pagkakaisa ng 
buong Partido at lahat ng re- 
bolusyonaryong pwersa at 
pinaaapoy ang determina- 
syon ng bawat Pulang ku- 
mander at mandirigma at ba- 
wat rebolusyonaryong pwersa 
na palaganapin at isulong ang 
digmang bayan sa bawat sulok 
ng bansa. 
Nanginginig 
sa takot ang 
mga reaksyu- 


ANY 


75 sundalo, patay sa 
mga opensiba sa India 
PAHINA 14 


Pagtataas ng matrikula 
sa PUP, napigilan ng 


PAHINA 4 | protesta PAHINA 5 


dangan nilang ginagamit ang bu- 
ong pasistang makinarya ng papet 
na reaksyunaryong estado para su- 
pilin ang armado at di armadong 
paglaban ng bayan. Bigo ang mahi- 
git siyam na taon nang ibayong 
malupit na kontra-rebolusyonar- 
yong kampanya nila--ang Oplan 
Bantay Laya--na gapiin ang rebo- 
lusyonaryong armadong pakikiba- 
ka. Gayunman, hindi pa rin hihinto 
ang mga naghaharing uri sa patu- 
loy na paggamit ng pasistang kara- 
hasan, panlilinlang at paninindak 
sa hangal nilang hangaring lupigin 
ang rebolusyonaryong paglaban ng 
mamamayan at hadlangan ang tu- 
luy-tuloy na pag-abante ng dig- 
mang bayan. 

Tungkulin ng lahat ng namumu- 
nong kadre at kasapi ng Partido, 
mga kumander at mandirigma ng 
BHB at lahat ng mga rebolusyonar- 
yong pwersa na tuluy-tuloy na ma- 
susing pag-aralan ang estratehiya 
at mga taktika ng kaaway upang 
epektibong magapi ang mga ito at 
ibayo pang maisulong ang digmang 
bayan. Dapat panghawakan ng mga 
komite ng Partido at kumand ng 
BHB sa lahat ng antas ang pamu- 
muno sa pagharap sa mga kampan- 
yang militar ng kaaway. Dapat ma- 


higpit na subaybayan at mabilis na 
suriin ang mga kilos ng kaaway at 
gawan ng angkop, maagap at ma- 
bisang pagtugon ang mga ito. Da- 
pat pagplanuhan at ikoordina ng 
mga komite ng Partido at kumand 
ng BHB ang ibayong paglalarga ng 
pakikidigmang gerilya sa kani-kani- 
lang saklaw. 

Nasa katayuan ngayon ang mga 
rebolusyonaryong pwersa para ma- 
pangahas na mapakilos ang daan- 
daang libo hanggang milyun-mil- 
yong mamamayan sa lahat ng lara- 
ngan ng rebolusyonaryong pakiki- 
baka--sa ibayong pagbubwelo ng 
armadong pakikibaka, rebolusyong 
agraryo at mga kilusang masa, sa 
higit na pagpapalawak at pagpapa- 
lalim ng rebolusyonaryong baseng 
masa, at sa masinsing paglalatag 
at pagtataas ng antas ng mga or- 
gano ng kapangyarihang pampuli- 
tika. Dapat lalong palalimin ang 
pag-ugat ng Partido sa masa at sa- 
nayin ang mga kadre, kasapi at 
mga aktibistang masa sa iba't 
ibang gawain para sa rebolusyon. 
Pakawalan ang inisyatiba at pagka- 
mapanlikha ng masa sa paglaban. 

Dapat lalong maramihang mag- 
ambag ang mga yunit ng Partido at 
rebolusyonaryong pwersa sa kalun- 


suran sa pagsusulong ng digmang 
bayan. Dapat ibayong mapasigla 
ngayon at sa mga susunod na taon 
ang paghimok, paghahanda at pag- 
papadala ng libu-libong kadre, ka- 
sapi at aktibista mula sa hanay ng 
mga manggagawa, nakapag-aral na 
kabataan, propesyunal at iba pang 
sektor, na nais mag-ambag ng sari- 
li at iba't iba nilang kakayahan pa- 
ra isulong ang armadong pakikiba- 
ka. Malaki rin ang maitutulong ng 
iba't ibang pampulitikang pagkilos, 
propaganda at mga materyal na su- 
porta mula sa rebolusyonaryong ki- 
lusan sa kalunsuran tungo sa arma- 
dong pakikibakang rumaragasa 
ngayon sa malawak na kanayunan. 

Habang kumakalat ang naglala- 
gablab na apoy ng digmang bayan 
sa buong bansa, tiyak na lalong la- 
lalim ang demoralisasyon at pagka- 
kawatak-watak sa hanay ng ka- 
away, laluna sa mga karaniwang 
kawal at nakabababang upisyal ng 
AFP. Dapat atupagin ng lahat ng 
namumunong komite ng Partido at 
kumand ng BHB ang mga hakba- 
ngin upang magpalawak ng ugnay 
sa hanay ng kaaway, magpropagan- 
da sa kanilang hanay, lihim na 
magrekrut at magpakilos at sa 
ilang kaso'y hayagang magpabalig- 
tad ng mga pwersa para sa rebolu- 
syon. 


Nilalaman Maaliwalas ang hinaharap ng 
rebolusyong Pilipino. Sa harap ng 
patuloy na lumalalang palagiang 
sosyo-ekonomikong krisis sa bansa 
at pagkakasadlak ng bulok na nag- 
haharing sistemang pampulitika sa 
sunud-sunod na matitinding krisis, 
malakas ang kahilingan ng mama- 
mayan para sa rebolusyonaryong 
pagbabago. Sa pamamagitan ng 
malawakang pagkilos ng mamama- 
yan sa pamumuno ng Partido at 
mga rebolusyonaryong pwersa, ang 
apoy ng digmang bayan ay tiyak na 
maglalagablab at aabante sa buong 
bansa at tutupok sa bulok na nag- 
haharing mapagsamantala at ma- 
pang-aping sistema. [AB 


EY AYAN 


Taon XLI Blg. 7 Abril 7, 2010 


Editoryal 
Paglagablabin ang armadong pakikibaka 
Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 


wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


2 ANG BAYAN Abril 7, 2010 


Nag-iibayo ang lakas ng BHB 


Matatagumpay na opensiba 
49 na armas nasamsam ng BHB 


Pagtaas ng matrikula sa PUP, napigilan 
Kasaysayan ng paglaban sa PUP 
Mga isyu sa mga kolehiyong publiko 


Pananalanta ng pasistang estado 
Militar, gumaganti sa mga sibilyan 
Mga abusong militar sa Panay 
Panggigipit sa Morong 43 
Detatsment, pinalayas 

Ka Noli, tunay na bayani ng mamamayan 


Sistemang party-list, sinasalaula 
Mga opensibang Maoista sa India 


Nag-iibayo ang lakas ng BHB 


sistang rehimen. Ito ay dahil palaging pinabubulaanan ng mata- 


INE katawa-tawa na ang mga ekspertong saywar ng papet-pa- 


gumpay na mga taktikal na opensiba ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) ang mga pagmamayabang nilang madudurog o magiging inutil na 
ang armadong rebolusyonaryong kilusan bago bumaba sa pwesto si Glo- 
ria Arroyo sa Hunyo 30. 


Sa kabuuan, nag-iibayo ang la- 
kas at kakayahan ng BHB at ng 
mga rebolusyonaryong mamamayan 
habang hinaharap nito ang pinaka- 
malupit at pinakamatagal na kon- 
tra-rebolusyonaryong kampanya ng 
kaaway pagkatapos ng diktadurang 
Marcos--ang Oplan Bantay Laya 
(OBL 1 at 2). 

Sa Mindanao. Walang lubay 
ang konsentradong mga atake ng 
AFP at PNP sa isla ngunit hindi ito 
nakahadlang sa BHB sa paglulun- 
sad ng mahigit 400 taktikal na 
opensiba mula Marso 2009 hang- 
gang unang kwarto ng 2010. Mahi- 
git 200 armas ang nasamsam mula 
sa kaaway, ani Jorge “Ka Oris” Mad- 
los, tagapagsalita ng NDF-Minda- 


ANG BAYAN Abril 7, 2010 


nao. 

Partikular sa Southern Minda- 
nao Region (SMR), nasusteni ng 15 
larangang gerilya nito ang bwelo 
ng pakikidigmang gerilya sa harap 
ng malakihang mga operasyong mi- 
litar at pinakamaiitim na kampan- 
yang propaganda ng kaaway. Naka- 
paglunsad ng hindi bababa sa 200 
taktikal na opensiba ang mga yunit 
sa ilalim ng Merardo Arce Opera- 
tional Command ng BHB. At naka- 
pag-armas ito ng isang pinaliit na 
kumpanya ng mga bagong rekrut 
na Pulang mandirigma. 

Samantala, iniulat ni Ka Maria 
Malaya ng Pulang Diwata Command 
ng BHB na walang nadurog sa si- 
yam na larangang gerilya ng North- 


eastern Mindanao Region (NEMR) 
bagamat tatlong taong tuluy-tuloy 
ang pang-aatake ng limang batal- 
yon ng AFP sa mga erya nito. Ma- 
giting na naglunsad ang BHB rito 
ng 80 taktikal na opensiba kung 
saan 71 ang napatay na mga sun- 
dalo. (Hindi pa kabilang dito ang 
mga nasugatan at nalibing nang 
buhay sa putikan sa loob ng troso- 
han habang nagsasagawa ng mga 
operasyong militar sa kabundukan 
ng Pakwan, Lanuza sa Surigao del 
Sur noong Enero.) 

Habang todo-todong dinudu- 
mog ng mga bayarang tropa ang 
SMR at NEMR, ang mga yunit ng 
BHB naman sa tatlo pang rehiyon 
sa isla ay nakapagpalawak at naka- 
dagdag naman ng erya sa North 
Central Mindanao Region, Western 
Mindanao Region at Far South Min- 
danao Region. Sa ngayon, ang BHB 
sa Mindanao ay kumikilos sa 40 la- 
rangang gerilya sa loob ng 19 na 
prubinsyang sumasaklaw ng mahi- 
git 200 bayan at 2,000 barangay. 

Sa Negros. Hinarap ng BHB at 
mga rebolusyonaryong pwersa sa 
isla ang matindi at brutal na kam- 
panyang militar nang tukuyin ng 
rehimeng US-Arroyo ang isla bilang 
prayoridad na eryang babawiin ng 
mga kontra-rebolusyonaryong ope- 
rasyon sa buong Visayas. 

Batay sa disensyo ng “Oplan 
Kalinaw II” (ang lokal na bersyon 
ng OBL 2), ikinonsentra sa isla ang 
mahigit sampung batalyong pwersa 
ng militar, pulisya at paramilitar-- 
dalawang brigada ng Philippine Ar- 
my mula sa AFP Central Command 
(ang isang brigada ay katumbas ng 
hindi bababa sa tatlong batalyong 
sundalo): isang batalyon ng Scout 
Rangers: dalawang kumpanya ng 
Division Reconnaissance Coy mula 
sa 3rd ID, dalawang kumpanya mu- 
la sa 12th IB; mga combat intelli- 
gence unit ng AFP: isang batalyon 
ng 6th RMG (Regional Mobile 
Group) at isang kumpanya ng 7th 
RMG ng PNP: 2,000 elemento ng 


3 


CAFGU at iba pang mga paramili- 
tar na pwersa tulad ng Revolution- 
ary Proletarian Army (RPA). 

Nagtakda ng isang taong ta- 
ning para durugin ang mga rebolu- 
syonaryong pwersa rito. Kasunod 
nito'y lulumpuhin din daw ng AFP 
ang Panay, Leyte at Samar. Tuma- 
gal ang kampanyang militar nang 
mahigit dalawang taon ngunit bi- 
go pa rin ang kaaway sa hibang 
nitong hangarin. Duguan ngunit 
magiting na lumalaban ang mga 
rebolusyonaryong pwersa sa Neg- 
ros. Nakapaglunsad ang mga regu- 
lar na pwersang gerilya at mga mi- 
lisyang bayan dito ng sampung 
taktikal na opensiba kada kwarto. 

Sa Panay. Nakapag-ambag din 
ng 22 aksyong militar ang kanug- 
nog na isla ng Panay noong 2009 
at unang kwarto ng 2010 at nag- 
dulot ng mahigit 20 kaswalti sa 
AFP at PNP. Napupunan ng duma- 
raming mga bagong rekrut ang 
mga kaswalting natatamo ng BHB 
kaya napananatili ang pwersa at 
lakas nito sa kabila ng matinding 
mga atake ng kaaway. 

Sa Leyte. Samantala, mariing 
sampal ang tinamo ng mga propa- 
gandista ng 8th ID sa matagum- 
pay na pananambang ng BHB sa 
ilalim ng Mt. Amandewin Com- 
mand laban sa 19th IB sa bayan 
ng Burauen, Leyte noong Marso 
12. Nangyari ito ilang araw la- 
mang matapos magyabang ang 
matataas na upisyal ng militar na 
nadurog na ang rebolusyonaryong 
armadong kilusan sa Leyte. 

Sa Ilocos-Cordillera Region. 
Magiting na nilabanan at nabigo 
ng mga rebolusyonaryong pwersa 
ang mga malakihang opensibang 
militar ng AFP sa rehiyon. Nitong 
unang kwarto ng 2010, nagtamo 
ang AFP ng 35 patay at 35 suga- 
tan sa walong labanan sa Abra, 
Kalinga at Mountain Province, 
ayon kay Simon “Ka Filiw” Naog- 
san, tagapagsalita ng (Cordillera 
Peoples Democratic Front. ABI 


4 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Ji 


49 na armas nasamsam ng 
BHB sa mga labanan 


rigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa magkakahiwalay na 


À patnapu't siyam na armas ang nasamsam ng mga Pulang mandi- 


taktikal na opensiba nitong Marso. Labing-anim elemento ng ka- 
away ang napatay at di bababa sa pito ang nasugatan. Walang naiulat 


na kaswalti sa panig ng mga gerilya. 


Sa North Cotabato. Tatlum- 
pu't limang malalakas na riple ang 
nakumpiska ng mga Pulang mandi- 
rigma ng Mt. Alip Operational 
Command sa isang 14-minutong 
reyd sa detatsment ng CAFGU sa 
Barangay Luz, Mlang, North Cota- 
bato noong Marso 26. Kinabibila- 
ngan ito ng 15 M14, dalawang 
M16, 17 Garand at isang karbin. 

Inakala ng mga elemento ng 
CAFGU na dadalo lamang sa isang 
rali ng mga lokal na kandidato ang 
mga Pulang mandirigma na na- 


kadamit-sibilyan at sakay ng (2#Ri 


dalawang trak. Huli na 
nang malaman nilang si- 
nasalakay na pala ang 
kanilang detatsment. 
Unang araw ng pa- 
ngangampanya ng 
mga lokal na kandi- 
dato ang araw ng paglusob. 

Inilunsad ang pagsalakay 
sa gitna ng balwarte ng mga des- 
potikong burukratang angkang Pi- 
ñol. Si Manny Piñol ang bise go- 
bernador ng North Cotabato sa- 
mantalang ang kapatid niyang si 
Joselito ang meyor ng Mlang. 
Ilang kilometro lamang ang layo 
ng nireyd na detatsment sa hed- 
kwarters ng 57th IB. Isang ele- 
mento ng CAFGU ang napatay at 
dalawang iba pa ang nasugatan. 
Ang mga sumuko ay hindi sinak- 
tan. 

Matapos mapahiya sa reyd, 
iniutos ni Manny Piñol noong Mar- 
so 29 sa 57th at 40th IB na mag- 
lunsad ng malawakang operasyon 


sa mga interyor na baryo ng mga 
bayan ng Mlang, Makilala at Tulu- 
nan at gipitin ang mga sibilyan. 
Sunud-sunod na operasyong ha- 
rasment ang inilunsad ng BHB bi- 
lang tugon. Tatlong kaswalti ang 
tinamo ng 40th IB nang isnaypin 
sila ng BHB sa Sityo Salvan, Ba- 
rangay Banayal, Tulunan. 

Sa Davao Oriental. Hindi ba- 
baba sa anim na sundalo ng 67th 
IB ang napatay at tatlong iba pa 

ang nasugatan matapos silang 
salakayin ng isang pinalaking 
iskwad ng Antonio Nerio An- 
tao Command (ANAC)-BHB 
ng Front 15 habang 
nagpapahinga sa Sityo 
Pagbabayan, Baran- 
gay Mahan-ob, Ba- 
ganga noong Marso 
27 ng umaga. Alas-2 
pa lamang ng mada- 
ling araw ay alam na ng 
mga Pulang mandirigma ang pag- 
pasok ng isang platun ng kaaway 
at agad itong pinaghandaan. Na- 
kasamsam ng isang M16 ang mga 
Pulang gerilya. 

“Ang taktikal na opensibang 
ito ay malakas na sampal sa muk- 
ha ng kaaway na kamakailan la- 
mang ay nagdeklarang wala nang 
BHB sa Baganga,” ayon kay Dyo- 
mabuk Kadyawan, tagapagsalita 
ng Antonio Nerio Antao Command. 

Nangyari ang pagsalakay kahit 
nakapagtayo ang kaaway ng Ba- 
rangay Defense System (BDS) sa 
lahat ng barangay ng Baganga. 
Ito ay nagpapakita lamang na na- 


ANG BAYAN Abril 7, 2010 


nanatiling bulag at bingi ang ka- 
away dahil kinamumuhian sila ng 
mamamayan. 

Sa Agusan del Sur. Limang ar- 
mas ang nakumpiska ng mga Pu- 
lang mandirigma ng BHB mula sa 
isang panatikong grupo sa Sta. 
Irene, Bayugan noong Marso 26. 

Sa Misamis Occidental. Apat 
na armas ang nasamsam ng BHB 
mula sa mga pribadong hukbo ng 
despotikong meyor ng Sapang Da- 
laga na si Donjie Animas noong 
Marso 22. 

Sa Negros Occidental. Sinala- 
kay ng BHB sa ilalim ng Roger Ma- 
hinay Command noong gabi ng 
Marso 22 ang garahe ng eroplano 
ng G Holdings Inc. sa San Jose, Si- 
palay. Hindi sinaktan ang dala- 
wang bantay ng GHI ngunit dinis- 
armahan sila ng kanilang mga 
shotgun bilang parusa sa mara- 
ming kasalanan sa mamamayan ng 
dating Maricalum Mining Company 
tulad ng pagpatay sa mga sibil- 
yan. 

Sa Kalinga. Dalawang elemen- 
to ng 21st IB ang napatay at di pa 
mabilang ang nasugatan nang ma- 
sugagaan ng isang yunit ng BHB 
ang mga sundalong nagpapahinga 
sa Dao-angan, Balbalan noong 
alas-8:20 ng umaga ng Marso 19. 

Sa Leyte. Limang tropa ng 
19th IB ang napatay at dalawang 
iba pa ang nasugatan nang ambu- 
sin ang mga ito ng mga Pulang 
mandirigma ng Mount Amandewin 
Command ng BHB sa Barangay 
Cagbana, Burauen, Leyte noong 
Marso 12. Dalawang malalakas na 
riple ang nakumpiska ng mga ge- 
rilyang bayan. Pagpapatunay ito 
na malaking kasinungalingan ang 
ipinangangalandakan ng militar 
na wala nang BHB sa Leyte. 

Sa Quezon. Dalawang sundalo 
ng 1st IB ang napatay nang tam- 
bangan ng mga Pulang mandirig- 
ma habang nakasakay sa motorsik- 
lo sa Barangay Amot, Burdeos, 
Quezon nitong Marso 29. ABI 


ANG BAYAN Abril 7, 2010 


Pagtataas ng matrikula sa 
PUP, napigilan ng protesta 


pagtataas ng matrikula sa Polytechnic University of the Philip- 


M s na napahinto ng mga estudyante ang tangkang 


pines (PUP). Resulta ito ng malakas na sama-samang paglaban 


ng mga mag-aaral. 

Napigil ang planong 1,567% 
pagtaas ng matrikula (mula P12 
tungong P200 kada yunit) ng mga 
bagong estudyante ng unibersidad 
sa darating na pasukan. Kabilang 
sa mga pinlanong taasan ng singil 
ang mga kursong laboratory-inten- 
sive at mga kursong may board 
examinations. Kabilang dito ang 
mga kurso sa kolehiyo ng Engi- 
neering, Science, Arts, Computer 
Management and Information 
Technology, Education at Archi- 
tecture. May binabalak din na pag- 
taas ng matrikula sa College of 
Law mula sa dating P500 kada yu- 
nit tungong P1,000 kada yunit. 
Bukod pa ito sa balak na pagtata- 
as ng miscellanous fees. 

Ayon sa Sandigan ng Mag-aa- 
ral para sa Sambayanan 
(SAMASA) na siyang namu- 
no ng kampanya laban sa 
pagtaas ng matrikula, pa- 
tuloy na ipinagkakait ng 
administrasyon ni Dr. 
Dante Guevarra sa mga 
kabataan ang karapa- 
tang makapag-aral sa ti- 
naguriang pamantasan 
para sa mahihirap. Igini- 
giit ni Guevarra na da- 
pat magtaas ng matri- 
kula upang magkaroon 
ng maayos na pasili- 
dad. Subalit anang pre- 
sidente ng Central Stu- 
dent Council ng PUP na 
si Chaser Soriano, wala 
nang pupuntahan ang mga 
mag-aaral na nais makapag- 
aral sa abot-kayang halaga ka- 
pag ipinataw ang pagtaas ng ma- 
trikula. 


up OTHER FEE 
| INCREASES! 


Nakiisa sa kanila si Bayan Mu- 
na Rep. at kandidato sa pagkase- 
nador na si Satur Ocampo na da- 
ting mag-aaral ng unibersidad. Si- 
nabi ni Ocampo na dapat itigil ng 
administrasyon ng PUP ang pagta- 
as ng matrikula at dapat makiisa 
ito sa laban ng buong komunidad 
para sa mataas na badyet at serbi- 
syong pang-edukasyon. 

Hiniling naman ng Kabataan 
Partylist na magkaroon ng pon- 
dong pang-emergency para sa mga 
pampublikong unibersidad tulad 
ng PUP. Sinabi ni Kabataan 
Partylist Rep. Raymond Palatino 
na patuloy ang pagkaltas sa bad- 
yet sa edukasyon na siyang dahi- 
lan ng malaking bilang ng mga ka- 
bataang di nakakapag-aral. 


NO 


Ayon naman kay Donna Pas- 
cual, student regent ng PUP, dapat 
ding singilin ang rehimeng Arroyo 
sa kapabayaan nito sa buong siste- 
ma ng edukasyon at pag-abandona 
sa mga kabataang gustong maka- 
pag-aral. Binabawasan nito ang 
badyet sa edukasyon habang pi- 
naglalaanan ng malaking badyet 
ang gastusing militar at pambayad 
ng utang. 

May 62,000 estudyante, 3,700 
guro at empleyado sa 21 sangay at 
ekstensyon ang PUP. Subalit kaka- 
rampot na P661 milyon lamang 
ang inilaang badyet dito at bina- 
wasan pa ng P43 milyon ito nga- 
yong taon. Dahil dito, napipilitan 
ang PUP na mamalimos sa mga ne- 
gosyante, pulitiko at iba pa para 
madagdagan lamang ang badyet. 

Isang serye ng mga kilos-pro- 
testa ang isinagawa ng mga mag- 
aaral bilang pagtutol sa pagtaas ng 
matrikula. Noong Marso 19, nag- 
walkout ang 1,000 mag-aaral para 
magprotesta. Inihagis nila ang 
mga sira-sirang upuan, lamesa at 
iba pang bulok na kagamitan mula 
sa iba't ibang palapag ng kanilang 
gusali. Sinunog nila ito bilang sim- 
bolo ng pagtutol sa nakaambang 
pagtaas ng matrikula. 

Noong Marso 22, naglunsad 
muli ng protesta ang mga estud- 
yante at inilabas uli ang mga si- 
rang kagamitan sa unibersidad. Ka- 


PUP sa buong bansa. Tinangkang 
ilabas ng mga mag-aaral ang sirang 
kagamitan papuntang CHED subalit 
sila ay pinigilan ng pulis. Hinuli 
ang limang lider-estudyante, dinala 
sa upisina ng Manila Police District 
at kinasuhan ng pagnanakaw dahil 
umano sa paglalabas nila ng kaga- 
mitan ng eskwelahan. 

Bandang hapon, nagsama-sama 
ang mga mag-aaral ng PUP at 
University of the Philippines sa Di- 
liman at Los Baños at sinugod nila 
ang CHED. Dito ipinangako ni CHED 
Chairman Emmanuel Angeles na 
hindi na itutuloy ang pagtataas ng 


matrikula sa PUP. Samantala, patu- 
loy na iginiit ng mga mag-aaral 
ang pagpapalaya sa mga deteni- 
dong lider-estudyante. 

Nagprotesta noong Marso 29 
ang 1,000 kabataan at estudyante 
para sabayan ang nakatakdang pu- 
long ng Board of Regents (BOR) 
kung saan sana pagtitibayin ang 
planong magtaas ng matrikula. Da- 
hil sa protesta, napwersa ang BOR 
na kanselahin ang pulong at ibasu- 
ra ang panukala. Kinahapunan, pi- 
nalaya ang limang lider-estudyante 
matapos iatras ng administrasyon 
ang demanda sa kanila. ABI 


Kasaysayan ng paglaban sa pagtaas 


ng matrikula 


HS 30 taon nang hindi tumataas ang matrikula sa PUP. Bun- 
sod ito ng militanteng paglaban at pagtutol ng mga estudyan- 
te. Taong 1979 nang huling magtaas ng singil ang Polytechnic Uni- 
versity of the Philippines (PUP) mula P10 tungong P12 kada yunit. 

Taong 1988, ipinanukala ng dating Presidente ng PUP na si Dr. 
Nemesio Prudente na magtaas ng matrikula subalit ito'y hindi niya 


itinuloy. 


Noong kalagitnaan ng dekada 1990, sa panahon ni Dr. Zenaida 
Olonan, sumingaw ang tangkang pagtataas ng matrikula. Subalit da- 
hil naunahan ito ng pagtutol ng mga lider-estudyante ay hindi na 


naman ito itinuloy. 


Taong 2000, ipapanukala sana ni Dr. Ofelia Carague ang 270% 
pagtaas ng matrikula subalit mariin itong tinutulan ng mga estud- 
yante. Sa halip ay iginiit nila kay Dr. Carague na ipaglaban ang mas 


mataas na badyet. 


Taong 2004, tinangka naman ni 


sabay nito ay nagprotesta rin sila 
sa Commission on Higher Education 
(CHED) bago magtanghali. 

Marso 23, nag-walkout at luma- 
bas sa tarangkahan ng PUP sa Sta. 
Mesa ang 500 mag-aaral. Pinagba- 
walan din maging ng administra- 
syon na pumasok ang mga mama- 
mahayag kaya lumabas na lamang 
ang mga estudyante. Ipinakita nila 
sa mga mamamahayag at residente 
sa labas ng PUP ang kanilang galit 
at sinunog nilang muli ang mga si- 
rang kagamitan. 

Marso 24, sabay na protesta 
ang isinagawa ng 21 sangay ng 


Dr. Samuel Salvador na itaas ang 
iba pang bayarin sa halip na itaas 
ang matrikula. Kabilang dito ang 
multa sa atrasadong pagbabayad 
at bayad sa entrance examination 
at graduation. Subalit ito ay nila- 
banan muli ng mga mag-aaral. 
Agosto 2007, maghahain sa- 
na sa BOR si Dr. Dante Guevarra 
ng 525% pagtaas ng matrikula 
kada yunit. Hinarap ito ng matin- Xx 
ding kilos-protesta ng may 8,000 
mag-aaral sa loob ng PUP at sa CHED. 
Pinawalambisa ng BOR ang panukala ni 
Guevarra. ABI 


OTHER FEE 
INCREASES! 


6 ANG BAYAN Abril 7, 2010 


Mga isyu sa mga kolehiyong pampubliko 


P3.2 bilyon ang ibinawas nito sa badyet para sa mga pampublikong 


T anda ng mababang prayoridad ng rehimeng Arroyo sa edukasyon, 


kolehiyo at unibersidad (state colleges and universities o SCU) mu- 
la 2009 hanggang 2010. Kapalit nito, itinutulak ng rehimen ang mga pa- 
aralan ng estado na magpalitaw ng kinakailangan nilang pondo sa pama- 
magitan ng pagtataas ng matrikula at komersyalisasyon ng mga ari-ari- 


an nito. 

Naging patakaran na ito ng es- 
tado mula nang maisabatas ang 
Education Act of 1982 na siyang 
nagtulak sa deregulasyon ng matri- 
kula kapwa sa pribado at pampub- 
likong mga paaralan. 

Dagdag pa ang programa ng 
gubyernong Arroyo na Long-Term 
Higher Education Development Pro- 
gram (LTHEDP) mula 2001-2010 na 
dikta ng International Monetary 
Fund at World Bank (IMF-WB). Pa- 
ngunahing laman nito ang rasyuna- 
lisasyon o pagbawas sa bilang ng 
mga kolehiyo at unibersidad ng es- 
tado nang 20%. Itinutulak din nito 
ang semi-korporatisasyon ng ope- 
rasyon ng anim na SCU; pagpapali- 
taw ng kita sa 20% ng mga SCU sa 
pamamagitan ng pagbebenta ng 
mga karapatan sa intellectual pro- 
perty at mga grant: pagtatayo ng 
mga aktibong proyekto para kumi- 
ta ng pondo sa 50% ng mga SCU; 
at kolaborasyon ng 60% ng mga 
SCU sa malalaking negosyante. Ka- 
sama pa rin sa mga probisyon ng 
LTHEDP ang pagtataas ng matriku- 
la sa 70% ng mga SCU sa antas na 
kapantay ng mga pribadong paara- 
lan. 

Bunga ng mga patakarang ito 
at ng kagipitan sa badyet, marami 
nang SCU ang nagpatupad na ng 
malalaking pagtaas sa matrikula. 
Sa Eulogio Amang Rodriguez Insti- 
tute of Science and Technology 
(EARIST), tumaas nang 566% o 
mula P15 tungong P100 kada yunit 
ang matrikula noong 2007. Napa- 
hinto naman ng mga mag-aaral ang 
P500 na bayad para sa developmen- 
tal fee. Sa University of Northern 


ANG BAYAN Abril 7, 2010 


Philippines (UNP) sa Vigan City, 
Ilocos Sur, tumaas tungong P100 
kada yunit ang matrikula mula sa 
dating P25. Ipinasara rin ng admi- 
nistrasyon ang Tandem---upisyal na 
pahayagan ng mga mag-aaral sa 
UNP--dahil isa ito sa mga nagsi- 
walat ng planong pagtataas. 

May bantang tataas ang matri- 
kula sa darating na pasukan sa Dr. 
Emilio B. Espinosa Sr. Memorial 
State College of Agriculture and 
Technology sa Masbate at sa Min- 
danao State University. Sa Philip- 
pine Normal University naman, ti- 
nututulan ng mga mag-aaral ang li- 
mang taon na programa ng uniber- 
sidad na pagtataas ng matrikula 
mula 2008-2013. Nagtaas na ng 
matrikula ang PNU mula sa dating 
P35 kada yunit tungong P100 kada 
yunit. Binabalak naman na ihiwa- 
lay ang Iligan Institute of Techno- 
logy (IIT) sa MSU bunsod ng rasyu- 


nalisasyon ng mga SCU. 

Sa University of the Philippines 
(UP), matapos ang pagtataas ng 
matrikula noong 2007 nang walang 
pahintulot ang mga estudyante, 
patuloy na nilalabag ng adminis- 
trasyon sa UP ang demokratikong 
proseso. Pinakahuling mga halim- 
bawa ang pagpili ng direktor ng 
UP-Philippine General Hospital na 
pabor sa Malacañang; ang pag- 
tanggal kay Student Regent Cha- 
risse Bañez sa Board of Regents 
(BOR): at ang panggigipit sa akti- 
bistang guro na si Sarah Raymundo 
sa UP Diliman. 

Sa tindi ng galit ng mga mag- 
aaral, kawani at guro, binato nila 
ng pintura ang Chancellor ng UP- 
Los Baños na si Luis Rey Velasco 
nang dumalo ito sa nakatakda sa- 
nang pagpupulong ng BOR noong 
Marso 24. Si Velasco ay isa sa mga 
nagpasimuno sa desisyon ng BOR 
na patalsikin si Bañez bilang ki- 
natawan ng mga mag-aaral. 

Samantala, planong magtaas 
ng matrikula sa graduate school sa 
UP-Baguio sa darating na pasukan. 
Banta pa rin ang pagbubuwag sa 
UP-Visayas High School sa Cebu. W 


Si PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Militar, gumaganti sa mga sibilyan 


kalap ng Ang Bayan nitong nakaraang apat na linggo ang pagbwel- 


P inakamatingkad sa mga ulat ng paglabag sa karapatang-tao na na- 


ta ng militar sa mga inosenteng sibilyan tuwing napipinsalaan si- 
la sa pakikipaglaban sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). Labinsiyam na si- 
bilyan ang naiulat na nabiktima sa gayong mga kaso sa Compostela Val- 
ley, North Cotabato at Camarines Sur nitong Marso hanggang Abril. 


Abril 1. Dalawang inosenteng 
sibilyan sa North Cotabato ang gi- 
nipit at tinamnan ng armas ng mga 
elemento ng 57th IB matapos ang 
matagumpay na reyd ng BHB sa 
Mlang noong Marso 26 at mga ope- 
rasyong harasment ng mga gerilya. 
Nireyd ang bahay ni Jessie Capas- 
gurdo sa Barangay Banayal, Tulu- 
nan at tinamnan ito ng gra- 
nada. Nireyd din ang ba- 
hay ni Minda Embate sa 
San Isidro, Nabunda- 
san at tinamnan 
ng riple. 

Marso 23. Di- 
nampot ng mga 
elemento ng 22nd 
IB si Jerry Cande- 
laria, 32, isang 
magsasakang na- 
katira sa Sityo 
Maynipa, Barangay 
Tabgon, Goa, Ca- 
marines Sur. Ang 
pagdampot ay 
naganap matapos 
ang isang eng- 
kwentro sa pagitan 
ng mga Pulang mandirigma ng To- 
mas Pilapil Command ng BHB at ng 
militar sa Barangay Pinamihagan 
sa bayan ng Lagonoy. Pinaratangan 
ng militar na kasapi ng BHB si 
Candelaria. Siya ay sapilitang gina- 
wang giya sa operasyon ng 13-ka- 
taong iskwad mula sa 22nd IB na 
nakatalaga sa detatsment sa Ba- 
rangay Hiwacloy. 

Marso 22. Iligal na inaresto at 
idinetine si Myrna Abraham, 55 
anyos, isang development consul- 


8 


tant ng Danggayan Dagiti Manna- 
lon ti Cagayan Valley at myembro 
ng Anakpawis-Cagayan Valley. Ka- 
bababa lamang noon ni Abraham 
sa istasyon ng bus sa Pamplona, 
Cagayan nang dukutin siya ng apat 
na armadong lalaking nakasuot-si- 
bilyan. Pilit siyang isinakay sa 
isang puting van. Isinigaw ng mga 
dumukot na mga pulis umano sila 
para hindi sila lapitan ng mga tao. 
Dinala si Abraham sa 
isang safehouse ng mili- 
tar kung saan paulit- 
ulit siyang isinailalim 
| sa interogasyon at pi- 
| lit pinaaaming siya si 
Nel Villanueva, 
isa sa mga aku- 
nt sado sa pagpa- 
tay sa isang 
nagngangalang 
Johnny D. Belo sa 
Amulong, Cagayan 
noong 2002. Inili- 
pat si Abraham sa 
piitan ng BJMP sa 
Tuguegarao City noong 
hapon ng Marso 23. 

Para pabigatin ang kaso ni 
Abraham, tinamnan ng dalawang 
granada ang kanyang bag. Kinuha 
rin sa kanya ang kanyang dala-da- 
lang mga bag, ID, mga ATM at cre- 
dit card, flashdrive at hard disk. 

Marso 15. Hinuli at tinortyur 
ng mga tropa ng 57th IB ang isang 
17-taong gulang na binata sa Ba- 
rangay Bulatucan, Makilala, North 
Cotabato. Pinalalabas ng militar na 
ang binata ay isa umanong batang 
mandirigma ng BHB. Ang menor- 


de-edad ay hinuli matapos ang 
isang operasyong harasment ng 
BHB laban sa mga tropa ng militar 
noong araw ding iyon. Isang sun- 
dalo ang malubhang nasugatan sa 
operasyong ito. 

Matapos makaatras ang mga 
Pulang mandirigma, isang seksyon 
ng 57th IB na nag-iinuman sa mga 
oras na iyon ang inatasan ng pa- 
munuan ng batalyon na tugisin ang 
mga gerilya. Pinuntahan nila ang 
isang komunidad na kalahating ki- 
lometro ang layo sa lugar ng pang- 
haharas. Nagalit ang mga sundalo 
nang itanggi ng mga sibilyang di- 
nampot na may impormasyon sila 
tungkol sa presensya ng BHB sa ka- 
nilang lugar. Kabilang sa mga bi- 
nugbog ng militar ang dalawang si- 
bilyan---sina Bienvenido Masamloc, 
51 at ang kanyang anak na si Jay- 
mar, 23. 

Dito na hinuli ng mga sundalo 
si Allen (di tunay na pangalan), 
isang 17-taong gulang na binata 
dahil lamang nakasuot ito ng damit 
na may ilang tatak na kulay orange. 
Ito ay dahil nakita umano ng mga 
sundalong hinaras ng BHB ang 
isang taong nakasuot ng T-shirt na 
kulay orange na tumakbo patu- 
ngong kasukalan. Piniringan ang 
menor-de-edad, ginapos na parang 
baboy, tinutukan ng patalim sa le- 
eg at kinulata sa likod. Dinala siya 
sa command post ng militar at idi- 
netine sa loob ng anim na oras. 
Pwersahan siyang pinaaming kasa- 
ma sa ambus at kasapi ng BHB. 
Alas-5:00 ng hapon nang ipasa si- 
ya sa pulisya na nagpasa naman sa 
kanya sa Department of Social 
Welfare and Development kinabu- 
kasan. Matapos ito, nakilala ang 
binata bilang manggagawa sa 
isang plantasyon ng goma na ma- 
nananghalian sana nang damputin 


ANG BAYAN Abril 7, 2010 


ng mga sundalo. 

Marso 7. Labintatlong sibilyan 
ang pwersahang dinampot ng mga 
tropa ng 25th IB nang papauwi na 
sila matapos ang isang linggong 
pagpuputol ng kahoy sa gubat. Ang 
mga sibilyan, na pawang mga 
myembro ng Nagkahiusang Kataw- 
han sa Diwalwal (NAGKADIWA) ay 
apat na araw na ikinulong, tinor- 
tyur, malisyosong pinaratangan ng 
25th IB na mga myembro ng BHB 
at sinampahan ng kasong kriminal. 
Ang mga biktima ay sina Alfonso 
Mangubat, 45, at asawa niyang si 
Baden Mangubat, 35: Anastacia 
Villaniso, 59, mga anak niyang si- 
na Emilio, 18, Boicy, 23, at Roy, 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


20, at mga apo niyang sina Mary 
Grace Minor, 15: at Christina Minor, 
15: magkapatid na Francisco at 
Junrex Linantod: Edmund Cutor, 
19, at Mary Jane Yurong, 23: at Ni- 
lo Sinao, 48. Silang lahat ay mga 
residente ng Kalaberahan, Sityo Pa- 
raiso, Barangay Diwalwal, Monka- 
yo, Compostela Valley at nagtatra- 
baho bilang mga magsasaka at 
manggagawang bukid. Karamihan 
sa kanila ay mga Lumad. Ang dala- 
wang dalagitang 15 anyos na kabi- 
lang sa mga biktima ay pinalalabas 
ng militar na mga “batang sundalo 
ng BHB” na hinuli matapos umano 
ang magkahiwalay na engkwentro 
sa North Cotabato at Compostela 


Mga abusong militar sa Panay, 


inireklamo sa CHR 


nireklamo sa Commission on Human Rights (CHR) noong Marso 

23 ang pang-aabuso ng mga tropa ng Philippine Army sa Panay 
na ang pinakahuling insidente ay ang pagpaslang sa isang sibilyang 
nagngangalang Ronilo Perez sa Barangay Mali-ao, Tapaz, Capiz. 

Ayon kay Reylan Vergara, pangkalahatang kalihim ng KARAPA- 


TAN-Panay, pinaslang si Perez ng mga sundalo ng Division Training 
Unit ng 3rd ID sa pamumuno ni Capt. Adolfo Delizo noong Marso 19. 
Pinabulaanan ni Vergara ang iniulat ng militar na nakasagupa uma- 
no ng Division Training Unit ang isang grupo ng mga gerilya ng Ba- 
gong Hukbong Bayan sa nasabing barangay at kanilang napatay ang 
isang kasapi nito. Aniya, si Perez na noon ay bumibisita sa kanyang 
sakahan sa Barangay Mali-ao ay residente ng katabing barangay ng 
Alfonso Doce, Libacao, Aklan. 

Bago ito, nagsampa ng kaso sa CHR ang 13 residente ng Baran- 
gay Manampunay, Leon, Iloilo. Anila, iba't ibang pang-aabuso ang 
ginawa sa kanila ng mga sundalo matapos tambangan at mapatay 
ng BHB ang apat na sundalo ng Bravo Company ng 82nd IB noong 
Disyembre 10, 2009. Bunsod nito, inimbestigahan at pinahirapan 
ang apat na barangay tanod ng Barangay Manampunay. Ayon kay 
Fermin Caceres, hepe ng barangay tanod at isa sa apat na biktima, 
tinortyur siya at pilit pinaaaming naniniktik siya para sa BHB. Bi- 
nugbog din ng mga sundalo ang tatlo pang mga barangay tanod. 

Kinilala naman ng mga biktima ang ilan sa mga nagpahirap sa 
kanila na sina Lieutenant Libongcogon at PFC Aldrin Legarde. Hin- 
di nila makilala ang iba pang mga sundalo dahil wala silang name- 
cloth, bagamat alam nilang sila ay mga elemento ng Bravo Compa- 
ny ng 82nd IB. ABI 


ANG BAYAN Abril 7, 2010 


ia 


Valley. Naglubid pa ng kwento ang 
militar na buntis umano ang isa sa 
kanila. 

Pinagbintangan ang 13 biktima 
na may kinalaman sa ambus ng 
BHB noong Marso 5 kung saan 
apat ang napatay at marami ang 
nasugatan sa mga tropa ng 25th 
IB. 

Mula Agosto 2009. Patuloy na 
hinaharas ng mga operatibang pa- 
niktik ng 5th at 55th IB si Dolorith 
Obsid, 41 anyos, residente ng Ba- 
rangay Carayagan, Josefina, Zam- 
boanga del Sur at myembro ng Jus- 
tice and Peace Group (JPAG). Ipi- 
nagpipilitan ng militar na ang asa- 
wa ni Obsid ay myembro ng BHB at 
dapat sumuko. Noong una'y nag- 
panggap na mga myembro ng rebo- 
lusyonaryong kilusan ang mga 
ahenteng militar at pinasasama sa 
kanila si Obsid dahil nasa isang os- 
pital umano ang kanyang asawa 
dahil sa sakit sa bato. Hindi siya 
sumama sa kanila at itinanggi ni- 
yang myembro ng BHB ang kan- 
yang asawa. Manggagawa siya sa 
construction sa Cebu. 

Nang balikan si Obsid, sinabi na 
ng dalawa na militar sila at huwag 
na siyang makipaglokohan sa kani- 
la. Muli siyang pinasasama sa kani- 
la para umano puntahan ang kan- 
yang asawa at pasukuin. Nang ma- 
rinig ng mga kapitbahay ang paki- 
kipagtalo ni Obsid, nagsipuntahan 
sila sa bahay para alamin kung ano 
ang nangyayari. Napilitang umatras 
ang mga ahente pero ilang ulit pa 
silang bumalik. 

Bukod sa kagustuhan ng militar 
na itigil ni Obsid ang kanyang pag- 
kilos sa JPAG, ang harasment ay 
bunga ng pagkakasaksi ng kanyang 
anak sa pagdukot ng isang tao sa 
Iligan City noong 2008. Tinangka 
ng militar na dukutin din ang kan- 
yang anak pero nasa proteksyon ito 
ngayon ng Karapatan-Western Min- 
danao. [AB] 


9 


sir: PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Panggigipit sa Morong 43, tumitindi 


ang kanilang moral at pagkakaisa at itulak silang magpahamak ng 


P watan ng militar ang panggigipit sa Morong 43 para wasakin 


kapwa nilang mga detenido. 

Ayon sa sinumpaang salaysay 
ng mga kamag-anak nina Elenor 
Carandang, Cherilyn Tawagon, Va- 
lentino Paulino, Jennilyn Pizarro at 
John Mark Barrientos, tinortyur 
ang mga biktima at binantaang sa- 
saktan ang kanilang mga pamilya 
kung hindi sila aamin na mga 
myembro sila ng Bagong Hukbong 
Bayan (BHB). 

Anang ina ni Carandang na si 
Norma Orgena, noong Marso 8 ay 
may dumating na van sa kanilang 
bahay sa Lopez, Quezon at kinuha 
ang tatlo sa apat na anak ni Caran- 


dang at ang kapatid niyang si 
Grace. Ani Orgena, malamang ay gi- 
nagamit ngayon ang mga bata pa- 
ra pilitin ang kanilang ina na uma- 
min sa mga bagay na walang kato- 
tohanan. 

Nang iharap naman si Paulino 
sa midya noong Pebrero 11, sinabi 
niyang myembro siya ng BHB. Su- 
balit noong Pebrero 25, sinabi ni 
Paulino sa kanyang ina na napilitan 
siyang magsinungaling dahil sa 
mga banta sa kanilang pamilya. 

Sina Tawagon at Carandang ay 
inilipat noong Marso 1, si Pizarro 


Detatsment, pinalayas 


pu ng mga mamamayan ng Dumarao, Capiz ang detatsment 
ng Bravo Coy ng 47th IB na nakabase sa Barangay Tamulalod ng 
nasabing bayan. Napilitang lumipat ang Bravo Coy patungong ba- 
yan ng Cuartero noong Pebrero nang pagtibayin ang isang resolu- 
syon sa Sangguniang Bayan ng Dumarao na nagpapaalis ng mga 
sundalo sa lugar. 

Ang pagpapalayas sa mga sundalo ng 47th IB ay bunsod ng ma- 
raming mga reklamo at petisyong ipinadadala ng mga mamamayan 
sa lokal na pamahalaan ng Dumarao. Umaabot pa ang ilan dito 
hanggang sa tanggapan ng noo'y AFP Chief of Staff Gen. Victor 
Ibrado. 

Nagsimula ang organisadong pagkilos ng mga mamamayan la- 
ban sa mga pang-aabuso ng militar noong Setyembre ng nakaraang 
taon. Mariin nilang tinututulan ang ginagawa ng mga sundalo na 
mga paglabag sa karapatang-tao. Lalong umalagwa ang mga pang- 
aabuso ng mga ito nang ipakat ang Reengineered Special Opera- 
tions Team (RSOT) sa limang barangay ng Agbatuan, Bungsuan, Ti- 
na, Sibariwan at Gibato. 

Mismong ang alkalde ng bayan na si Leslie Warren Benjamin ang 
nakasaksi sa mga pang-aabuso ng mga sundalo. Sa isang insidente, 
nadaanan ng alkalde sa Barangay Bungsuan ang apat na lasing at 
nakahubad na mga sundalo ng Bravo Coy ng 47th IB habang nag- 
wawasiwas ng kanilang mga awtomatikong riple. Sa galit ni Meyor 
Benjamin ay kanyang dinisarmahan ang apat na sundalo at dinala 
sa munisipyo. Ibinalik na lamang ang mga sandata ng mga sundalo 
nang mahimasmasan na sila. ABI 


10 


noong Marso 4 at si Barrientos no- 
ong Marso 5. Mula Marso 2 ay hin- 
di na ipinakita sa kanilang abuga- 
dong si Atty. Romeo Capulong sina 
Paulino, Tawagon at Carandang. At 
mula Marso 7 ay hindi na ipinakita 
sina Pizarro at Barrientos. 

Nag-ingay ang ibang mga dete- 
nido bilang protesta. Dahil dito, 
binulyawan sila ng isang Maj. Ma- 
nuel Tabion, at binalaang kuku- 
ryentehin kung hindi sila titigil. 

Hanggang ngayon ay hindi pa 
rin ipinaaalam sa mga kamag-anak 
ng limang detenido kung saan sila 
inilipat. Noong Marso 20, iniharap 
sa isang mamamahayag ang lima sa 
isang safehouse sa loob ng Camp 
Capinpin, at doo'y umamin ang li- 
ma na mga myembro sila ng BHB. 
Walang ibang kagawad ng midya na 
pinalapit sa kanila. 

Sinubukan din ng militar na 
ihiwalay si Samson Castillo noong 
Pebrero 28 at Mian Oseo noong 
Marso 6 pero kumapit sila sa rehas. 
Kinaladkad ng mga sundalo si Oseo 
kaya nagkapasa-pasa siya sa kan- 
yang mga braso, kamay, paa at iba 
pang bahagi ng katawan. 

Si Castillo naman ay palagiang 
sinasabihan ng militar na hindi si- 
la mangingiming idamay ang kan- 
yang mga anak kung hindi siya ma- 
kikipagtulungan. 

Apat namang detenido ang pa- 
tuloy na naka-solitary confinement 
at hindi rin tinatantanan ng intero- 
gasyon. Sila ay sina Angela Dolo- 
ricon, Jacqueline Gonzales, Ma. Te- 
resa Quinawayan at Ma. Elena Sera- 
to. 

Noong Marso 18, naghain ang 
mga abugado ng Morong 43 ng ka- 
ragdagang mga reklamo sa Com- 
mission on Human Rights kaugnay 
ng naturang mga paglabag sa kara- 
patan ng mga detenido. ABI 


ANG BAYAN Abril 7, 2010 


Ka Noli, tunay na bayani ng mamamayan 


pinas, Bagong Hukbong Bayan (BHB), Cordillera People's Demo- 


ING ng pakikipagdalamhati ang Partido Komunista ng Pili- 


cratic Front at iba pang rebolusyonaryong pwersa sa Ilocos-Cordil- 
lera Region sa mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan at kasama ng pu- 
manaw na si Dionisio “Ka Noli” Tongdo, isang tunay na bayani ng mama- 


mayan. 

Sa mahigit dalawang dekada ni- 
yang paglilingkod sa mamamayan, 
napanday, nasubok at nahasa si Ka 
Noli hanggang sa siya'y maging hu- 
warang kadre ng Partido at kuman- 
der ng hukbong bayan. 

Si Ka Noli ay tubong Tanglag, 
Lubuagan, Kalinga. Kinamulatan 
niya ang paglaban sa pagsasaman- 
tala at pang-aapi dahil katribo ni- 
ya ang mga lider at iba pang taga- 
Kalinga na nakibaka laban sa Chico 
River Dam Project at magiting na 
humarap sa brutal na pasistang 
makinarya ng diktadurang Marcos. 

Katatapos lamang niya ng 
hayskul nang magsimula siyang ku- 
milos bilang myembro ng milisyang 
bayan sa kanilang baryo mula hu- 
ling bahagi ng dekada 1970 hang- 
gang huling bahagi ng dekada 
1980. Nang nagtatrabaho pa siya 
bilang opereytor ng malalaking ma- 
kina sa konstruksyon ng Halsema 
Highway sa Benguet noong 1987, 
hindi siya nagdalawang-isip nang 
rekrutin siya para maglingkod nang 
buong panahon sa rebolusyon bi- 
lang malaligal na organisador ng 
mga manggagawa at magsasaka sa 
Mankayan, Buguias at Halsema 
Highway. Bahagi siya ng grupong 
naghanda para sa pagbabalik ng 
mga gerilya sa mga lugar na pansa- 
mantalang naiwan ng BHB. Noong 
panahon ding iyon siya narekrut 
bilang kasapi ng Partido. 

Pumaloob siya sa BHB noong 
1988 at nakabilang sa isang platun 
na nagsagawa ng gawaing ekspan- 
syon at rekoberi sa mga bayan ng 
Bugias, Mankayan, Bakun, Kibu- 
ngan, Bokod at Atok sa Benguet, 
at bahagi ng Tinoc sa Ifugao. Nag- 


ANG BAYAN Abril 7, 2010 


lunsad din sila roon ng mga takti- 
kal na opensiba. Pinamunuan noon 
ni Ka Noli ang isang espesyal na 
tim na nagpalawak sa mga komuni- 
dad sa gilid ng Halsema Highway. 
Dahil sa husay niyang makihalubilo 
sa masa, naging bantog siya sa ma- 
sa ng North Benguet kung saan na- 
kilala rin siya bilang Ka Jable at 
pagkatapos ay Ka Elton. 

Noong 1989, lumahok siya sa 
pagsasanay-militar. Pagkatapos ni- 
to, sumama siya sa reyd sa detats- 
ment ng CAFGU sa Ballay, Kabayan 
at sa ambus sa mga nag-oopera- 
syong tropa ng pulisya sa Cayapas, 
Buguias. Ang nasabing ambus ang 
unang matagumpay na malaking 
taktikal na opensiba sa North Ben- 
guet kung saan 19 na tropa ng ka- 
away ang napatay kasama ang ti- 
nyenteng namumuno sa platun. Na- 
kasamsam ang mga Pulang mandi- 
rigma ng 19 na armas, kabilang ang 
isang M60 machine gun. Dalawa la- 
mang ang tauhan ng platun ng ka- 
away na nabuhay at nakatakas. 
Timlider si Ka Noli sa labanang ito. 

Noong 1990, naisagawa ng 
BHB sa North Benguet ang sunud- 
sunod na parusa sa Lepanto Cosoli- 
dated Mining Company dahil sa 
matinding pagpapahirap at pagsa- 
samantala nito sa mga manggaga- 
wa ng kumpanya at mga magsasa- 
ka sa paligid. Pinamunuan ni Ka 
Noli ang isang tim na nagpasabog 
sa copper drier plant na matagal 
nang inirereklamo ng mga magsa- 
saka ng Mankayan dahil sa pagkasi- 
ra ng mga pananim, pagpayat at 
pagkamatay ng mga hayop, at pa- 
tuloy na pagkakasakit sa baga ng 
mga magsasaka at bata. 


Noong 1990-1996, naging ka- 
sapi si Ka Noli ng komite ng Parti- 
do sa North Benguet. Naging masa- 
limuot ang umpisa ng pagsusulong 
ng rebolusyonaryong kilusan dito, 
pero napangibabawan ni Ka Noli 
ang panimulang demoralisasyon at 
mahirap na pagkilos. Naging ma- 
sigla ang pagkilos niya at ng mga 
kasama nang masapol na nila ang 
mga partikularidad ng pagkilos sa 
lugar. Mula 1995-1996 ay naging 
kasapi siya ng kalihiman ng komite 
at siya ang hinirang na kumander 
ng BHB sa North Benguet. 

Noong 1997-2000, napabilang 
siya sa mga namuno sa pagtatayo 
ng isang bagong larangan sa North 
Benguet. Malaki ang naging ambag 
niya sa pagpapalawak at pagsisin- 
sin ng baseng masa at pagsusulong 
ng rebolusyong agraryo sa Kibu- 
ngan, Kapangan at Bakun, Ben- 
guet. 

Noong panahon ng disoryenta- 
syon, naimpluwensyahan din si Ka 
Noli ng militaristang linya. Pero 
nang ilunsad ng Partido ang Ikala- 
wang Dakilang Kilusang Pagwawas- 
to noong 1992, buong-puso niyang 
tinanggap ang lahat ng kanyang 
kahinaan at pursigidong nakibaha- 


11 


gi sa pagtutuwid. 

Mula 2001-2003, nalipat siya 
sa yunit na kumikilos sa Tubo, Abra 
at nahirang na kalihim ng sangay 
ng Partido sa platun at pampuliti- 
kang instruktor ng platun. 

Noong 2004-2005, nalipat na 
naman siya sa larangang sumasak- 
law sa hangganan ng Benguet, Ilo- 
cos Sur, Abra at Mountain Province. 
Naging 2nd Deputy Secretary siya 
at pagkatapos ay 1st Deputy Secre- 
tary ng Komiteng Larangan. Nahi- 
rang siyang pangalawang kumander 
ng larangan at noong 2005 ay pi- 
namunuan niya ang matagumpay 
na ambus sa Bessang, (Cervantes, 
Ilocos Sur kung saan 11 tropa ng 
50th IB ang napatay at pitong ar- 
mas ang nasamsam. 

Hanggang sa kamatayan, masi- 
gasig siyang nakibahagi sa pagko- 
konsolida sa baseng masa, pagpa- 
paunlad ng agraryong rebolusyon 
at armadong pakikibaka, at iba 
pang rebolusyonaryong gawain sa 
lugar. 

Masigasig si Ka Noli sa pakiki- 
salamuha sa masa. Aktibo siya sa 
pakikipagtalakayan, matiyagang 
magpropaganda at magbigay ng 
pag-aaral sa masa. Aktibo rin si- 
yang nakibahagi sa paglutas ng 
iba't ibang problema sa hanay ng 
masa, kabilang ang mga problema 
sa lupa at mga pag-aari, mga kri- 
men sa loob ng bayan, at iba pang 
problema na nakakasagka sa kapa- 
yapaan ng mga organisasyong ma- 
sa at mamamayan. 

Mahusay ding makihalubilo, 
mapagkuwento at palabiro si Ka 
Noli sa mga katulad niyang Pulang 
mandirigma. Maagap siyang mag- 
paliwanag at magpropaganda sa 
kanila kaugnay ng mga rebolusyo- 
naryong prinsipyo at iba-ibang 
mga isyu at usapin. Mapaggabay 
siya sa mga kasama at matiyagang 
makipag-usap at tumulong sa mga 
kasamang may problema. 

Bilang kadreng militar, nagpa- 
kadalubhasa si Ka Noli sa pag-aaral 


12 


at pagsasapraktika ng mga teorya 
sa tamang paggamit ng baril at 
mga taktika sa labanan. Nagpaun- 
lad din siya sa gawaing paniktik at 
nahirang na intelligence officer ng 
platun at larangan. Pinamunuan 
niya ang gawaing paniktik na na- 
ging susi sa ilang matatagumpay 
na taktikal na opensiba. Bilang ins- 
truktor sa pulitiko-militar na pag- 
sasanay, masigasig siya sa pagba- 
bahagi ng kanyang kaalaman sa 
ibang pwersa. 

Si Ka Noli ay ehemplo ng pag- 
pupursigi sa harap ng maraming 
pagsubok at pangingibabaw sa mga 
kahinaan at limitasyon para tuluy- 
tuloy na makapag-ambag sa pagpa- 
paunlad ng rebolusyonaryong kilu- 
san. Matagal na siyang may sakit 
na matinding pangangasim ng sik- 
mura, kaya laging sumasakit ang 
kanyang tiyan at lalamunan laluna 
sa mga panahong mahaba ang la- 
karan. Pana-panahon siyang nagsu- 
suka at nanghihina. Pero hindi ito 
naging sagka sa pagpupursige niya 
sa kanyang pagkilos. Nagkaroon 
din siya ng altapresyon mula noong 
2007. Dahil sa mga sakit na ito, 
may mga panahong bigla na lang 
siyang nahihilo at nawawalan ng 
ulirat. Pero sinikap niyang alagaan 
ang kanyang kalusugan para maka- 
pagpatuloy sa pagkilos bilang bu- 
ong-panahong kasama at mandirig- 
ma. 

Isa ring responsableng asawa, 
ama at anak si Ka Noli. Bagamat 
malayo siya sa kanyang pamilya, 
malimit siyang sumulat o tumawag 
para mangumusta at ipaabot ang 
kanyang kalagayan. Pana-panahon 
siyang nagbibigay ng gabay sa 
pagharap sa iba't ibang problema 
at usapin sa pamilya. Malimit din 
niyang kumustahin ang kanyang 
mga magulang at mga kapatid. 
Inasikaso niya mismo ang pagpa- 
pagamot sa kanyang ina noong 
2009, nang lumala ang sakit nito. 

Bago siya mamatay, si Ka Noli 
ay isa sa mga Pulang kumander at 


mandirigma na magiting na luma- 
ban sa mas malakas na pwersa ng 
kaaway na nag-ooperasyon sa Tu- 
bo, Abra. Sa kanilang paggamit ng 
mga taktikang gerilya at mabilis na 
pagmamaniobra, nakapagdulot ng 
maraming kaswalti sa kaaway ang 
yunit ni Ka Noli. Sa mga labanan sa 
Tubo noong Enero 31 at Pebrero 1, 
anim na tropa ng kaaway ang kani- 
lang napatay at sampu ang nasuga- 
tan. 

Si Ka Noli ay nasawi noong ma- 
daling araw ng Pebrero 18, sam- 
pung oras matapos siya aksiden- 
teng maputukan ng granada ha- 
bang naghahanda para sa isa pang 
taktikal na opensiba. Agad siyang 
nilapatan ng paunang lunas ng 
mga medik at iniatras sa ligtas na 
lugar. Walang tigil siyang inasikaso 
ng mga medik at iba pang mga ka- 
sama. Pero tuluy-tuloy na humina 
ang kanyang pulso sa dami ng du- 
gong nawala sa kanya. 

Lubusan mang ikinalungkot ng 
masa at mga kasama ang pagkasa- 
wi ni Ka Noli, pinakamataas na 
pagpupugay ang kanilang iginaga- 
wad sa kanya dahil sa laki ng nai- 
ambag niya sa pagpapaunlad ng re- 
bolusyonaryong kilusan sa rehi- 
yong Ilocos-Cordillera. 

Mula sa paghahanda at pagba- 
bantay sa kanyang bangkay, pagpa- 
parangal sa kanya at pagdadala ng 
kanyang mga labi mula Abra hang- 
gang sa kanyang baryong pinagsi- 
bulan sa Kalinga, sa lahat ng tini- 
gilang lugar ay maraming kasama 
at masang nagpahayag ng pasasa- 
lamat at pagpugay sa kanyang mga 
naiambag sa bayan at sa rebolu- 
syon. 

Nanawagan ang Chadli Molintas 
Command ng BHB sa rehiyong Ilo- 
cos-Cordillera na gawing maning- 
ning na huwaran ang walang pag- 
iimbot na paglilingkod ni Ka Noli 
sa mamamayan at ang pag-aalay 
niya ng buhay para matupad ang 
minimithing lipunang makatao, 
malaya at maunlad. [AB] 


ANG BAYAN Abril 7, 2010 


Sistemang party-list, 
sinasalaula ng pangkating 
Arroyo 


anggang 20% ng mga pwesto sa Mababang Kapulungan ng Kon- 
H greso ang inilaan para sa mga organisasyon sa party-list para pag- 
mukhaing bukas sa mga agrabyado at aping sektor ang sa esen- 
sya'y eksklusibong paligsahan sa hanay ng mga kumakatawan ng magka- 


kalabang paksyon ng mga reaksyunaryong uri. 


Pero pinadaraan ang mga tunay 
at progresibong organisasyon ng 
naturang mga sektor sa napakara- 
ming balakid, hirap at sakripisyo. 
Pahintulutan mang makapanalo 
ang ilan, patuloy silang dumaranas 
ng iba't ibang anyo ng panggigipit 
at pamamasista. 

Sinisikap ding agawin ng mga 
reaksyunaryong pulitiko at pangka- 
tin ang napakaliit na ngang pa- 
kunswelong ito sa agrabyado at 
aping mga sektor gamit ang pina- 
kamasasahol at pinakagarapal na 
pamamaraan. 

Walang pakundangan nga- 
yon ang pagsalaula ng pang- 
kating Arroyo sa sistemang 
party-list. Sa pamamagitan 
ng mga itinayo at binili ni- 
tong pekeng partido, sinisi- 
kap nitong makopo ang pi- 
nakamaraming pwesto sa 
party-list. Ito'y para mai- 
dagdag ang mga ito sa 
mga maipapanalo 
nilang pwesto mu- 
la sa mga distri- 
tong kongresyunal. 

Sa mga distri- 
tong 5s kongresyunal 
mismo ay maraming 
malalapit na punong 
upisyal ng rehimeng Arroyo 
ang tumatakbo ngayon para 
lalong makontrol ni Arroyo 
ang Mababang Kapulungan. 
Kabilang dito sina dating 
Executive Secretary Eduardo 
Ermita, dating Agriculture 


ANG BAYAN Abril 7, 2010 


f 


Secretary Arthur Yap, dating CL 


hepe ng AFP at pinuno ng Presi- 
dential Management Staff na si 
Hermogenes Esperon, at TESDA Di- 
rector-General Augusto Syjuco. 
Ang lahat ng ito ay bahagi ng 
plano ni Arroyo na makuha ang ma- 
yorya ng Mababang Kapulungan ng 
Kongreso upang matiyak ang kan- 
yang pagiging House Speaker at 
magamit ang pusisyong ito sa pag- 
papalawig pa ng kanyang kapang- 
yarihan, anuman ang mangyari sa 
eleksyong presidensyal. 
Mga pakawala ng Malaca- 
ñang. Umaabot na sa mga 40 ang 
bilang ng mga grupo 
sa party-list na 
itinayo, pino- 
pondohan at 
ipinagbibili 
ng Malaca- 
Aang, alisu- 
nod sa isang 
sikretong me- 
morandum ng 
Office of 
External 


Affairs noon pang 2006. 

Pinakagarapal na inilalarga 
ngayon nina Arroyo ang tinaguri- 
ang Ang Galing Pinoy (AGP), na ku- 
makatawan umano sa mga security 
guard, drayber ng traysikel at mga 
maglalako. Para palabasing progre- 
sibo ito, kinopya na lamang nito 
nang halos buung-buo ang konsti- 
tusyon ng Bayan Muna. 

Ang anak ni Gloria Arroyo na si 
Mikey na siyang kasalukuyang kina- 
tawan ng unang distrito ng Pam- 
panga ang inilagay ngayong unang 
nominado ng AGP kapalit ng pagbi- 
bigay-daan niya kay Gloria sa pagi- 
ging kinatawan ng distrito. Sa pa- 
mamagitan ng pagpwesto rin sa 
malalapit na alyado ng mga Arroyo 
sa prubinsya ng Pampanga na sina 
Mayor Dennis Pineda ng Lubao at 
Mayor Romeo Dungca ng Bacolor, 
bilang mga pangalawa at pangat- 
long nominado ng AGP, tinitiyak 
din ang kooperasyon ng kanilang 
mga pamilya at organisasyon sa 
pagpapanalo ni Arroyo sa kanyang 
distrito. Kasabwat din niya ang 
mga ito sa pagsasaisantabi sa lahat 
ng balakid na kinakaharap nila sa 
pagkontrol ng eleksyon at pulitika 
sa buong prubinsya. 

Koponan ng mga milyonaryo, 
hindi ng mga agrabyado. May mga 
huwad na grupo sa party-list na iti- 
nayo o binili ng mayayamang ne- 
gosyante. Tampok dito ang Ka- 
sangga na kumakatawan 
umano sa “maliliit na nego- 
syante,” tulad umano ng 
mga maglalako ng balut. 
Pero kinakatawan ito ng 
malalaking kapitalista sa pi- 
nansya na malapit sa Malaca- 
hang, may malalaking kontrata 
sa gubyerno at may kaugnayan 

sa malalaking imperyalistang 
korporasyon. Ang dating ku- 
makatawan dito ay ang kapa- 
tid ni Mike Arroyo na si Ma- 

lou. Isa pa ang ALE (Associa- 
tion of Laborers and Employ- 
ees) ni Catalina Bagasina, na hindi 


13 


naman manggagawa o empleyado, 
kundi isang milyonaryang nego- 
syante, bokal ng Pampanga, at ma- 
lapit ding alyado ng Malacafiang. 

Ang 1-UTAK naman ay kumaka- 
tawan umano ng mga agrabyado sa 
sektor ng transportasyon. Pero 
unang nominado nito si Angelo Re- 
yes, kalihim ng Department of 
Energy at susing galamay ng kartel 
sa langis sa loob ng gabinete ni Ar- 
royo. Ang iba pang mga nominado 
nito ay sina Vigor Mendoza, abuga- 
dong tagapagtanggol ng kartel sa 
langis, at Homer Mercado, presi- 
dente ng Provincial Bus Operators 
of the Philippines. Pare-pareho si- 
lang naglilingkod sa mayayaman at 
makapangyarihan at hindi sa mga 
agrabyado. 

Ang Kabayan naman ay isang 
grupong kumakatawan umano sa 
mga magsasaka, mangingisda, mga 
may kapansanan at iba pa. Pero no- 
minado nito si Ron Salo, dating un- 
dersecretary ni Executive Secretary 
Eduardo Ermita at upisyal ng Presi- 
dential Legislative Liaison Office. 
Ang PACYAW ay kumakatawan uma- 
no sa mga maralitang lunsod, pero 
isang dating assistant secretary ng 
Department of Tourism ang nomi- 
nado nito. 

Kanlungan ng mga pasista. 
Mayroon pang mga organisasyon sa 
party-list na ginagamit ngayon ng 
mga sagadsaring pasista (tulad ng 
ANAD ng masugid na anti-komunis- 
tang grupo ni Pastor Alcover; Ban- 
tay na inilipat ni Gen. Jovito Pal- 
paran sa kamay ng asawa niya, at 
Sagip ni Gen. Romeo Maganto), ga- 
yundin ng mga retiradong pinu- 
nong militar at pulis (tulad ng 
ANAK nina Gen. Eliseo de la Paz, na 
nahuli sa Russia habang nagpupus- 
lit ng kurakot na halagang katum- 
bas ng P6.9 milyon: APOI nina 
Gen. Melchor Rosales: at ARARO ni- 
na Gen. Quirino dela Torre). Marami 
rin ang binuo ng gubyerno at kina- 
katawan ng mga upisyal ng gubyer- 
no, kahit bawal ito sa batas. May- 


14 


75 sundalo, napatay sa mga opensiba 
ng gerilyang Maoista sa India 


PITUMPU'T limang sundalo ng reaksyunaryong gubyerno ng India 
ang napatay sa serye ng mga ambus na isinagawa ng mga gerilyang 
Maoista nitong Abril 6 sa estado ng Chhattisgarh. Ito na ang pina- 
kamalaking bilang ng mga napatay sa mga pwersa ng pamahalaan 
mula nang ilunsad ng mga rebolusyonaryong pwersa sa pamumuno 
ng Communist Party of India (CPI-M) ang armadong pakikibaka may 
20 taon na ang nakararaan. 

Sinusuyod ng mga tropa ng reaksyunaryong pulisya ang magu- 
bat na lugar sa Talmetla sa distrito ng Dantewada nang tambangan 
ang kanilang sinasakyang trak. Animnapu't pitong (67) sundalo ang 
kaagad na napatay. Nadagdagan pa ito nang tangkain ng kaaway na 
saklolohan ang mga inaatakeng tropa. Dalawang araw bago ang se- 
rye ng mga ambus, sampung pulis ang napatay at sampu rin ang na- 
sugatan nang tambangan ang kanilang sinasakyang trak sa sila- 


ngang estado ng Orissa. 


Nangyari ang serye ng mga opensiba at kontra-opensibang ito 
sa gitna ng pasistang Operation Green Hunt ng gubyerno ng India 


laban sa mga gerilyang Maoista. 


roon pang mga itinayo ng mga re- 
lihiyosong organisasyon at kinaka- 
tawan ng mga lider relihiyoso, ka- 
hit bawal din ito. 

Dagdag dito ay may mga binibi- 
li pang mga mersenaryong grupo sa 
party-list ang pangkating Arroyo. 
Marami rito ang iniaalok sa mga re- 
aksyunaryong pulitiko kapalit ng 
milyung-milyong halaga. Maging 
ang mga pwesto ng mga nominado 
rito ay ibinebenta nang mula P3 
milyon (para sa ikatlong nomina- 
do) hanggang P10 o mahigit pa 
(para sa unang nominado). Umabot 
naman sa P12 milyon kada organi- 
sasyon ang ipinuhunan ng mga ito 
para maaprubahan sa Comelec. 

Gaano man kalakas ang pagba- 
tikos ng mga progresibong organi- 
sasyon at mamamayan sa pagsasa- 
laula ng naghaharing pangkating 
Arroyo at iba pang elitistang reak- 
syunaryong pangkatin sa sistemang 
party-list at sa sinasalamin nitong 
kabulukan ng buong naghaharing 
sistema sa bansa, magpapatuloy 
lamang ang mga kabulukang ito 
hangga't hindi naibabagsak at na- 
papalitan ang buong naghaharing 


ABI 


sistema. Sa pagsasalaula maging sa 
palamuting sistemang party-list, la- 
long lumilinaw sa mamamayan na 
walang pag-asa ang buong nagha- 
haring bulok na sistema, at hindi 
reaksyunaryong eleksyon kundi 
isang bagong demokratikong rebo- 
lusyong bayan ang kinakailangan. 
Lubos na maiwawaksi ang gani- 
tong mga kabulukan sa ganap na 
pagwawagi ng isinusulong nating 
rebolusyong Pilipino at pagtatatag 
ng bagong demokratikong pamaha- 
laang bayan at bagong sistemang 
panlipunan sa ilalim ng pamumuno 
ng rebolusyonaryong proletaryado 
at mga alyadong uri. Sa bagong de- 
mokratikong gubyerno at sistema, 
ang mga uri at sektor na siyang pi- 
nakaagrabyado at api sa ilalim ng 
kasalukuyang bulok na gubyerno at 
sistema ang siya nang bubuo ng 
malaking mayorya sa pamahalaan 
at asembleyang bayan sa lahat ng 
antas mula pambansa hanggang lo- 
kal sa buong bansa. Matitiyak sa 
gayon na sila ang pangunahin at 
tuluy-tuloy na tatamasa sa mga bu- 
nga ng pagtatagumpay ng bagong 
demokratikong rebolusyon. ABI 


ANG BAYAN Abril 7, 2010 


TAN 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XLI Blg. 7 
Abril 7, 2010 
www.philippinerevolution. net 


Paglagablabin ang apoy ng armadong 


pakikibaka sa buong bansa 


mga pwersa ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at buong rebolusyo- 
naryong pwersa na todo-largang isulong ang pakikidigmang gerilya 
hanggang maabot ang yugto ng estratehikong pagkapa az sa susunod na 


S a buong bansa, may determinasyon, kahandaan at kakayahan ang 


naryong naghaharing uri, laluna 
ang mga pinakamasahol na reak- 
syunaryo at sakim sa kapangyari- 
han sa harap ng lalong pag-igting 


limang taon. 

Alinsunod sa panawagan ng 
sentral na pamunuan ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (PKP) para 
sa ibayong pagpapaigting ng mga 
taktikal na opensiba, nakapaglun- 
sad ang BHB ng malalaki't maliliit 
na taktikal na opensiba kada maka- 
lawang araw noong buwan ng Mar- 
so. Sa loob lamang ng nagdaang 
buwan, di bababa sa 30 armadong 
pwersa ng kaaway ang nalipol at di 
bababa sa 60 sandata ang nasam- 
sam mula sa kanila ng mga Pulang 
mandirigma. Naghatid ang mga ito 
ng lalong malaking kagalakan sa 
mga pagdiriwang ng mga Pulang 
mandirigma, kasapi ng Partido, re- 
bolusyonaryong pwersa at mama- 
mayan ng ika-41 anibersaryo ng 
BHB sa loob at labas ng mga lara- 
ngang gerilya. 

Sa pamamagitan ng pahayag ng 
Komite Sentral ng PKP nitong Mar- 
so 29, lalong naging maliwanag sa 
mga rebolusyonaryong pwersa ang 
dapat gampanang mga tungkulin 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


49 na armas 
nasamsam ng BHB sa 


mga labanan 


ng armadong pakikibaka. Sa despe- 

rasyong pangalagaan ang 
kanilang poder, 
walang 


para sa iba- 
yong paglalarga ng ; 
pakikidigmang gerilya at 
pagkukumpleto ng estra- 
tehikong depensibang yugto 
ng digmang bayan sa loob ng 
susunod na limang taon tungo 
sa pagpasok sa yugto ng estratehi- 
kong pagkapatas. Lalo nitong pi- 
nagtitibay ang pagkakaisa ng 
buong Partido at lahat ng re- 
bolusyonaryong pwersa at 
pinaaapoy ang determina- 
syon ng bawat Pulang ku- 
mander at mandirigma at ba- 
wat rebolusyonaryong pwersa 
na palaganapin at isulong ang 
digmang bayan sa bawat sulok 
ng bansa. 
Nanginginig 
sa takot ang 
mga reaksyu- 


ANY 


75 sundalo, patay sa 
mga opensiba sa India 
PAHINA 14 


Pagtataas ng matrikula 
sa PUP, napigilan ng 


PAHINA 4 | protesta PAHINA 5 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


